ANG 


Pahayagan ng Partido Komunista ng 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Max 


AYAN 


smo 


Taon XXXV Blg. 3 
Pebrero 7, 2004 
wunw.philippinerevolution.org 


Editoryal 


Militarisasyon 
sa Mindoro, 
militanteng 
nilalabanan 


matinding 


Philippines sa Paluan, isang mal 


Occidental Mindoro. Sa kabila ng papalapit na 

muling pagbubukas ng pormal na usapang pang- 
pinaiiral ngayon ng rehimeng [ 

Arroyo at ng AFP ang batas militar sa naturang 


kapayapaan, 


lugar. 


Mataas na militansya ang ipina- 
mamalas ng mamamayan sa harap 
ng matinding terorismo ng AFP sa 
Occidental Mindoro. Buong-tapang 
nilang pinaninindigan ang kanilang 
mga karapatang-tao, tinututulan 
ang panggigipit ng AFP at ginagawa 
ang lahat ng paraan upang isiwalat 
ang nagaganap na karahasang- 
militar doon. 

Sa harap ng mga pananakot, 
pagsagka at pamamasistang militar, 
mahigpit ang pagpupursige ng KA- 
RAPATAN-Southern Tagalog upang 
maalalayan ang taumbaryo: at 


maimbestigahan, maisiwalat at ma- 
ibsan ang mga pang-aabuso at 
pandarahas 


sa kanila ng mga 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


sang operasyong militar 
[ie ngayon ng Armed Forces of the 


Mga pagbati sa ika-35 
anibersaryo ng Partido 


ang 


liit na bayan sa 


militar. 

Mahigpit na nakipag-ugnayan at 
mainit na sumalubong ang mga 
Mangyan doon sa KARAPATAN-ST 
upang isiwalat ang katotohanan 
tungkol sa mga pang-aabusong 
militar at makipagkoordina para 
makatakas mula sa pagkukulong sa 
kanila sa impyernong ginawa ng 
mga militar sa kanilang mga komu- 
nidad. 

Palipat-lipat ang mga Mangyan 
sa iba't ibang nilikasan dahil di sila 
tinantanan ng mga militar. Binagtas 
nila ang mas mahirap, mas mahaba 
at mas masalimuot na mga daan 
dahil sa mga pagbabanta at 
paghaharang ng mga militar. 


Internet: Bagong 
larangan ng 


ranma 3 | Propaganda 


aI 
Pagdating sa poblasyon ng Paluan, 
sa tulong ng KARAPATAN-ST ay 


nakasukob sila sa simbahang 
Katoliko. Pero di pa rin sila 
tinantanan at pilit pa ring 


pumapasok ang militar para kunin 
ang mga bakwit upang interogahin, 
takutin at gamiting giya sa mga 
operasyong militar ng AFP. 

Ngunit matatag silang tumutol 
at tumanggi. Sa kabiguang duruin 
ang mga bakwit at sa sobrang 
kahihiyan, naglabas ang militar ng 
bulaang istorya sa midya na 
"idinedetine ng mga komunista ang 
mga Mangyan.” 

Salamin lamang ang Paluan sa 
tindi ng brutalidad at panlilinlang 


Bush, walang makitang 
WMD sa Iraq 
PAHINA 8 


PAHINA 6 


na kaakibat ng kontra-rebolu- 
syonaryong digmang inilulun- 
sad ng rehimeng Arroyo sa 
buong kapuluan. Subalit higit 
pa rito, salamin din ang Paluan 
ng paglaban. Di magkandatuto 
ang pasistang militar sa tatag 
ng paninindigan at kapasya- 
hang makibaka ng mamamayan 
doon. Ito ang tatag at 
kapasyahang ipinamamalas din 
sa ibang dako ng bansa ng 
sinumang mamamayang api at 
pinagsasamantalahan na namu- 
lat na sa katotohanan at nga- 
yo'y naninindigan. Matingkad 
ring inilalarawan nito ang 
malalang pagkainutil ng rehi- 
men at buong naghaharing 
sistema na supilin ang mama- 
mayan at rebolusyonaryong 
kilusan. 

Upang labanan ang militari- 
sasyon sa isla, naglunsad ang 
Bagong Hukbong Bayan ng 
taktikal na opensiba laban sa 
19th Special Forces Coy sa 
Bongabon, Oriental Mindoro 
noong Enero 25. Nanawagan 
ang Partido sa BHB sa iba't 
ibang bahagi ng bansa na 
patindihin ang mga taktikal na 


tahang pwersa ng gubyerno 
para masamantala ang sobrang 
konsentrasyon ng mga pasis- 
tang pwersa sa ilang lugar na 
tulad ng Mindoro at pagbayarin 
nang mahal ang AFP sa 
matitinding pang-aabuso nito 
sa karapatang-tao. 

Samantala, nananawagan 
ang Partido sa gubyernong Ar- 
royo na kagyat na ihinto ang 
matinding militarisasyon at 
tantanan na ng AFP ang mama- 
mayan sa Paluan at sa mga 
bayan ng Abra de Ilog at Mam- 
burao. Higit itong makakatu- 
long sa muling pagbubukas ng 
pormal na usapang pangkapa- 
yapaan. Nananawagan din ang 
Partido sa gubyernong Arroyo 
na makipagtulungan sa Natio- 
nal Democratic Front upang 
pabilisin ang pagbubuo ng 
Joint Monitoring Committee 
para mangasiwa sa implemen- 
tasyon ng Comprehensive 
Agreement on Respect for 
Human Rights and Internatio- 
nal Humanitarian Law 
(CARHRIHL), at dinggin at 
siyasatin ang mga reklamo 
tungkol sa paglabag sa karapa- 


Pagtindi 

ng militarisasyon 
at mga paglabag 
sa karapatang-tao 


Bes ng opera- 
syon ng AFP 
upang tugisin ang 
mga kasapi ng BHB 
ang pagtambak ng 
pA malaking bilang ng 

mga pasistang tropa 
eba at mabibigat na kaga- 
mitang militar sa Paluan at hangganan 
nito sa mga bayan ng Abra de Ilog at 
Mamburao. Pinaniwalaan nilang nakakam- 
po sa lugar na ito ang malaking bilang ng 
tropa ng BHB ngunit wala silang inabutan 
dito. Dahil sa kanilang kabiguang abutan 
ang mga Pulang mandirigma, itinuon ng 
mga pasistang tropa ang kanilang 
desperasyon at karahasan sa mga 
katutubong Mangyan na nakatira sa lugar. 

Iniulat na mahigit 2,000 tropang 
militar mula sa Philippine Army, Navy at 
Air Force ang lumusob sa lugar. Limang 
helicopter gunship, tatlong spy plane 
(eroplanong 9S pang-espiya), limang 
howitzer at dalawang tangke ang ipinwes- 


opensiba laban sa mga sanda- tang-tao. Gn HG 
Nawy ang pinagpapatrulya ngayon 
ANG 3 sa kalapit na baybayin. Nagbanta 
“Bayan Nilalaman si Maj. Jose Broso, Public 
Information Officer ng AFP 

Taon wv Blg. 3 Pebrero 7, 2004 
NON Ba. Pader Pi BOO Editoryal Southern Luzon Unified Command, 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

wwe.philipinerevolution. or. 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kani sa pamamagitan ng email sa: 

angbayanG@yahoo.com 


Wilitarisasyon sa Mindoro 
Mga pagbati sa ika-35 anibersaryo 
Matatagumpay na TO 

Laganap ang disgusto sa AFP 
Internet: Larangan ng propaganda 
Walang makitang WMD sa Iraq 
Balita 


na hindi nila tatantanan ang 
Mindoro hanggat hindi ito "ganap 
na mapalaya mula sa kontrol ng 
mga komunistang terorista." 
Walang habas ang operasyon sa 
paglabag sa  karapatang-tao. 
Pinakaapektado rito ang mga 
residente ng mga sityo ng Aglima- 
san at Talahib sa Barangay 
Harrison, Paluan kung saan unang 
nagpakawala ng pasistang teror 
ang AFP. Mahaba ang listahan ng 


eoanawn 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


walang pakundangang panununog 
at paninira ng kabahayan, pagna- 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2004 


nakaw ng mga ari-arian, pagpa- 
paputok, harasment, pambubug- 
bog at pananakit. 

Di bababa sa pitong sibilyan 
ang dinukot ng mga elemento ng 
16th IB. Tatlo sa kanila ay hindi 
pa inililitaw hanggang ngayon. 


Tinakot, binantaan, hiniya at 
tinortyur ng mga sundalo ang 
mga katutubong Mangyan. 


Binastos ang kababaihan. 

Nagsilikas ang mga katutu- 
bong Mangyan upang makaiwas 
sa panggigipit at pang-aabuso 
ng mga militar. Ngunit sinugsog 
din sila ng mga militar hanggang 
sa mga pinaglikasan nila sa 
sentrong baryo at karatig-baryo 
at patuloy silang ginipit at 
binantaan. 

Pinagbawalan silang lumayo 
pa at hinarang ng mga militar 
ang mga daanan nila. Kasama 
ang 500 pang residente mula sa 
mga karatig-baryo, binagtas ng 
mga taga-Barangay Harrison ang 
iba't ibang mahahaba at tagong 
daan para makatakas patungo sa 
sentro ng Paluan. 

Ilang beses ipinagbawal ng 
militar ang pagpasok sa Occiden- 
tal Mindoro ng mga organisa- 
syong nagtatanggol sa karapa- 
tang-tao. Matagumpay lamang 
na nakapasok ang mga grupo 
bunga ng katapangan at pagpu- 
pursige ng kanilang mga 
myembro. Ngunit kahit ang mga 
ito ay hindi ligtas sa pang- 
aabuso ng AFP. Noong Enero 22, 
hinarang ng mga lalaking 
nakabonet at nakapatig ang 
siyam-kataong tim ng KARAPA- 
TAN-Southern Tagalog, dalawang 
kilometro mula sa tsekpoynt ng 
16th IB. Sinamsam ang kanilang 
mga kagamitan at mga hawak na 
dokumentasyon ng paglabag sa 
karapatang-tao sa Paluan at mga 
karatig-bayan.  Kinulata ng 
armalayt ang dalawang lalaking 
myembro ng tim. m 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2004 


Mga pagbati sa ika-35 
anibersaryo ng Partido 
Komunista ng Pilipinas 


ibang sulok ng mundo ang kanilang mainit na pagbati sa 


Jisa ng iba't ibang mga partido komunista mula sa iba't 


Partido Komunista ng Pilipinas sa okasyon ng 


ika-35 


anibersaryo nito noong Disyembre 26, 2003. Magkakaiba man ang 
ginamit nilang lenggwahe, ipinabatid ng lahat ng mga mensaheng 
ito ang kanilang proletaryong rebolusyonaryong pakikiisa sa PKP at 
pagpupugay sa matagumpay na pamumuno nito sa rebolusyonar- 
yong pakikibaka ng mamamayang Pilipino. 


Ang mga nagpaabot ng 
mensahe sa PKP ay kabilang sa 
malawak na pandaigdigang lambat 
ng mga kapatid sa uri at kasama sa 
pakikibaka ng mga komunista at 
mamamayang Pilipino. Sila ay 
nakikiisa, sumusuporta at mata- 
mang sumusubaybay sa mga 
pagsulong at tagumpay ng pam- 
bansa-demokratikong rebolusyo- 
naryong kilusan na may sosyalis- 
tang perspektiba sa Pilipinas. 
Nagmula man sa mga bansang 
kapitalista o mga bansang malako- 
lonyal at malapyudal, ang mga 
partido at organisasyong ito ay pa- 
wang bumabagtas sa rebolusyonar- 
yong daan upang 
gapiin ang imper- 
yalismo at re- 


aksyon, palayain ang proletaryado 
at mamamayan at kamtin ang 
kalayaan, demokrasya at sosyalis 
mo sa kani-kanilang bansa at sa 
daigdig. 

Sa kanilang mga mensahe, 
ipinaabot nila ang pagkilala at 
pagpapahalaga sa rebolusyonar- 
yong kilusan sa Pilipinas na 
pinamumunuan ng Partido. Ito'y 
nagsisilbi sa kanila bilang 
inspirasyon at ilaw sa rebolusyo- 
naryong pakikibaka sa kani- 
kanilang bansa. Kinilala nila ang 
tagumpay ng Ikalawang Dakilang 
Kilusang Pagwawasto ng Partido sa 
Pilipinas at ang mga ibinunga 


Sundan sa “Nga 
pagba 
pahina 4 


nitong pagsulong sa pagbubuo ng Partido at 

sa rebolusyonaryong pagkilos. Hinangaan nila Sa iba't ibang dako ng bansa. 
ang pagpupunyagi at pananaig ng Partido at 
rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas sa harap 
ng matinding panggigipit na ginagawa ng 
imperyalismo at reaksyon sa ngalan ng anti- 
terorismo. 

Ang mga karanasan at pagsulong ng 
rebolusyonaryong kilusan ay ipinababatid nila 
sa mamamayan ng kinalalagyan at kinikilusan 
nilang mga bansa. Sa pakikipag-ugnayan sa 
PKP, ibinabahagi rin nila ang kanilang mga 
karanasan sa iba't ibang larangan ng 
pakikibaka upang magsilbi ring inspirasyon sa 
mamamayang Pilipino. Katulad ng PKP, 
sinisikap nilang pamunuan ang proletaryado at 
mamamayan sa kani-kanilang bansa sa landas 
ng makauring tunggalian sa pamamagitan ng 
iba't ibang anyo at pamamaraan ng puspusang 
pakikibaka. 

Malawak ang pakikipag-ugnayan ng Partido 
Komunista ng Pilipinas sa mga kapwa 
komunista at rebolusyonaryong partido at 
organisasyon sa iba't ibang panig ng daigdig. 
pinakikita nito na sa lahat ng dako ng mundo 
ay humuhulagpos ang mamamayang api at 
pinagsasamantalahan mula sa gapos ng 
imperyalismo at reaksyon, at nakikibaka para 
sa kalayaan, demokrasya at sosyalismo tungo 
sa komunismo. Pare-parehong kumikilala ang 
mga ito na ang daigdig ay nasa bisperas 
ngayon ng muling pagragasa ng kilusang anti- 
imperyalista at sosyalista sa pamumuno ng 
mga partido komunista. u 


Masbate: Tinambangan ng mga Pulang mandirigma ang 
tropa ng Philippine Air Force sa Barangay Cabrera, Dimasa- 
lang, Masbate noong Pebrero 3. Isang sundalo ang napatay 
at 12 ang sugatan. 


Cagayan. Matagumpay na tinambangan ng isang platun ng 
Bagong Hukbong Bayan-Fortunato Camus Command sa 
kanlurang Cagayan nitong Pebrero 1 ang mga tropa ng 17th 
IB at kasama nitong CAFGU. Apat na sundalo at isang 
elemento ng CAFGU ang napatay habang nasugatan ang 
tatlo pang sundalo. 

Nagpapatrulya ang mga elemento ng Bravo Company sa 
Sityo Escolta, Barangay Dungan, Rizal nang ambusin sila 
bandang alas-6 ng umaga. Sumaklolo ang dalawang 
helikopter ng Philippine Air Force ngunit hindi na nito 
naabutan ang mga Pulang mandirigma. 


Catanduanes. Sinalakay ng isang platun ng BHB ang 
imbakan at kinumpiska ang matataas na kalibreng baril ni 
Meyor Armando T. Guerrero ng Gigmoto noong Enero 20. 
Nasugatan sa reyd ang alkalde. 

Ayon kay Theresa Magtanggol, tagapagsalita ng 
Eduardo Banaag Command-BHB ng Catanduanes, walang 
planong saktan ang alkalde. Ngunit nagmatigas at nanla- 
ban ito kaya napilitang barilin siya ng BHB upang manyu- 
tralisa. 

Dating pulis si Meyor Guerrero at pantabing sa 
pagiging "warlord" niya ay ang kanyang security agency. 
Ginagamit niya itong panakot hindi lamang sa kanyang 
mga karibal sa pulitika kundi, higit sa lahat, sa mamama- 
yan. Protektor din siya ng mga sindikato sa iligal na droga 
5a Catanduanes. m 


Kabilang sa mga nagpadala ng mensahe ang sumusunod: 


Partido de la Liberación (PL) de Argentina e Partido Comunista Revolucionario de la Argentina @ 
Kommunistische Aktion-Marxistisch-Leninistisch (Austria) e Socialist Party of Bangladesh e Workers Party of 
Bangladesh e Workers' Party of Belgium e Communist Party of Great Britain e New Communist Party of Britain 
@ Communist Party of Brazil-Red Fraction e Communist Party of Brazil (PCdoB) e Workers' Communist Party 
of Denmark (APK) e Workers' Communist Party of France @ Marxist-Leninist Party of Germany - MLPD e 
Workers' League for the Restoration of the Communist Party of Germany e Communist Party Of India (Marxist- 
Leninist) New Democracy e Communist Party OF India (Marxist-Leninist) Liberation e Communist Party OF 
India (Marxist-Leninist) People's War @ International Leninist Current (ILC) e Organisation of Iranian People 
Fadaii Guerrillas e The Irish Republican Socialist Party Partito Comunista Maoista (Italy) e Communist Party 
of Japan (Left) e Japan Communist League (JCL) e Anti-Imperialist Revolutionary Forum (Nepal) e 
Communist Party of Nepal (UML) e GML/Rode Morgen (Netherlands) e New Communist Party of the 
Netherlands e Anti-Capitalist Alliance (New Zealand) e Workers' Party of New Zealand e Communist Party 
Marxist Leninist (Revolutionaries) e Communist Party of Turkey @ Partido Comunista Revolucionario del 
Uruguay at iba pa. 


4 ANG BAYAN Pebrero 7, 2004 


Patuloy na kumukulo 
ang disgusto sa loob ng AFP 


ang lumitaw at naghayag sa publiko ng kanilang matinding 


E na namang grupo ng mga upisyal ng reaksyunaryong hukbo 


pagbatikos sa mga nakatataas na upisyal at umiiral na kalakaran 
sa Armed Forces of the Philippines (AFP) at gubyerno. 


Lumantad ang "Kawal-Pilipino" 
noong Enero 26 sa isang media 
conference kung saan ipinahayag 
nila ang kanilang matinding 
disgusto. Binatikos nila ang pagpa- 
pakasangkapan ng mersenaryong 
AFP sa mga reaksyunaryong 
pulitiko at pagkakahati-hati nito 
dahil sa paglilingkod sa mga 
magkakaribal na pampulitikang 
paksyon ng mga naghaharing uri. 

Ibinunyag nila sa partikular 
ang lansakang paggamit ni Gloria 
Arroyo sa mga pwersa at rekurso ng 
AFP para sa kanyang kampanyang 
elektoral at para manmanan at 
ipitin ang kilos ng kanyang mga 
karibal sa pulitika. Kaugnay nito, 
hiniling nila ang pagbibitiw ni 
Defense Secretary Eduardo Ermita, 
na ginawang Chief Campaign 
Officer para sa kandidatura ni 
Arroyo. 

Ang paglantad ng “Kawal 
Pilipino” ay pinakahuli lamang sa 
serye ng mga lantad at di lantad, 
armado at di armadong pagpapa- 
hayag ng pagtutol ng mga karani- 
wang sundalo at mabababang 
upisyal ng militar na sintomas ng 
malalim at malaganap na 
pagkadisgusto at hidwaan sa loob 
ng AFP. Ipinakikita lamang ng 
lahat ng ito ang lubhang kabulukan 
at patalong landas ng reaksyunaryo 
AFP at gubyerno sa gitna ng 
desperado at terminal nang kalaga- 
yan ng pinaglilingkuran nilang 
naghaharing pulitikal at sosyo- 
ekonomikong sistema. 

Tulad sa mga nagdaang pagki- 
los ng mga sundalo at nakababa- 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2004 


bang upisyal ng AFP ang naging 
reaksyon ng nakatataas na mga 
upisyal ng AFP at gubyerno. Sa 
halip na seryosong tingnan ang ba- 
tayan ng mga protesta, ang 
tanging naisip lamang ng pamunu- 
an ng AFP at gubyerno na gawin ay 
ang awtomatikong pagbatikos, 
mabilis na pagsupil, karakarakang 
prosekyusyon sa mga natukoy at 
napapasakamay nila, pagbabanta 
sa iba pa at pagsisikap na patuloy 
na malinlang ang kabuuan ng mga 
pwersang militar at mamamayan. 

Agad na ipinaaresto at 
kinasuhan ng rehimen ang limang 
nakabababang upisyal na ipinagpa- 
lagay nitong mga lider ng Kawal- 
Pilipino. Nahaharap sila ngayon sa 
korte para sa kasong pambabastos 
umano sa bandila ng Pilipinas dahil 
sinulatan nila ito ng salitang 
"Kawal.” Sinampahan din ng kaso 
sa korte militar ang tatlo sa limang 
inarestong upisyal ng AFP dahil 
umano sa paglabag sa disiplinang 
militar. Idinawit din sa kasong 
pambabastos ang iba pang kalaban 
sa pulitika ng rehimen na nakaug- 
nayan at tumulong sa Kawal- 
Pilipino. Isa na rito si Pastor "Boy" 
Saycon, pangkalahatang kalihim ng 
Council for Philippine Affairs at 
apat pang lider ng oposisyon at 
ilang retiradong upisyal militar. 

Pilit ding idinadawit ng 
rehimen sina Vice President Teofis- 
to Guingona at Sen. Loren Legarda. 
Gustong palabasin ng AFP at ng 
Malakanyang na ang Kawal-Pilipino 
ay ginagamit lamang ng mga 
kalaban nito sa pulitika. 


Samantala, tuluy-tuloy na 
nauungkat ang mga kaso ng mala- 
kihang korapsyon sa loob ng AFP. 
Naiulat nitong Enero na kumikita 
ng mahigit P100 milyon kada 
buwan ang matataas na upisyal ng 
Department of National Defense at 
AFP mula sa sweldo at alawans ng 
9,000 "multong sundalo." Aabot sa 
7,000 pangalang nakalista bilang 
regular na tropa at 2,000 bilang 
elemento ng CAFGU ang nabunyag 
na gawa-gawa lamang ng DND at 
AFP. Bukod pa rito, kinupit din ng 
naturang mga upisyal ang pondo 
ng "Maintenance and Other 
Operating Expenses" na nakalaan 
din para sa naturang mga "multong 
sundalo." 

Sa harap ng mga ito, mahala- 
gang seryosohin at pag-ibayuhin 
ng mga kadre at pwersa ng Partido, 
Bagong Hukbong Bayan at rebolu- 
syonaryong kilusan ang pagkilos sa 
hanay ng reaksyunaryong militar. 
Sikaping mahimok ang maraming 
may kahandaan at pumapasa sa 
pamantayan na bumaligtad at 
sumanib sa BHB at rebolusyonar- 
yong kilusan. Ang iba'y maaaring 
makipagkoordina sa rebolusyonar- 
yong kilusan, mapakilos sa loob ng 
reaksyunaryong hukbo o mapatiwa- 
lag man lamang sa bulok, reaksyu- 
naryo at pasistang militar at 
mapigilan sa patuloy na paglahok 
sa panunupil at pang-aabuso ng 
AFP sa mamamayan. u 


Philippine Revolution Web Central 


Internet: Bagong larangan ng propaganda 


umamit ng anumang kom- 
Gee na nakakabit sa 
interet!. Itayp ang www. 
philippinerevolution.org o prwe. 
netfirms.com sa browser?. Sa 
ilang saglit lamang, bubungad 
na parang larawan sa telebisyon 
ang pahinang nagtatanghal ng 
paninindigan, pananaw, progra- 
ma, kultura, kasaysayan at iba 
pang aspeto ng Partido 
Komunista ng Pilipinas at ng 
rebolusyong Pilipino. Ito ang 
Philippine Revolution Web 
Central o PRWC, ang sentral na 
website? hinggil sa rebolusyo- 
naryong pakikibaka sa Pilipinas. 
Sa pamamagitan ng internet, 
nagsisilbing daluyan ang PRWC 
upang ang propaganda, mga pana- 
wagan at mga hayag na publikasyon 
at dokumento ng Partido, Bagong 


Hukbong Bayan at iba pang 
rebolusyonaryong organisasyong 
pinamumunuan ng Partido ay 


malawak at mabilis na naipalala- 
ganap sa rebolusyonaryong hanay, 
sa mga kaibigan, sa buong bayan at 
sa buong daigdig. 

Ibayong itinatanghal at ipinaki- 
kilala ng PRWC ang Partido at 
rebolusyong Pilipino sa malawak na 
hanay ng mamamayan sa loob at 
labas ng bansa. 

Sa ngayon, isa na itong 
establisadong hayag na daluyan 
upang mabilis na palaganapin ang 
rebolusyonaryong paninindigan sa 
mga kasama, mga kapatid na komu- 
nista at rebolusyonaryong partido 
at organisasyon, masmidya, kaibi- 
gan at sinuman sa loob at labas ng 
bansa. 

Mabisang nagagamit din ng 
iba't ibang yunit at mga kasama sa 


Ho Ea Nom Feet Ta Pap 


iwe 


Baon an 


Partido at rebolusyonaryong kilusan 


ang intemet bilang mabilis at 
episyenteng daluyan ng komunika- 
syon nang may kaukulang pagtiti- 
yak sa seguridad. 


Unang pagsisikap 

Nagsimula ang masiglang 
paggamit ng Partido at rebolusyo- 
naryong kilusan sa internet noong 
1997 nang unang lumabas ang 
website ng National Democratic 
Front. Noong 1999 naman ay binuo 
ang wwwangbayan.org. Mula noon, 
ang AB ay mas mabilis nang 
nakukuha ng mga mambabasa 
saanmang dako ng bansa at daigdig 
kung saan pwedeng makaugnay sa 
intemet. Noong 2000, sinundan ito 
ng Ka Roger Online na naging 
instrumento rin sa mabilis at 
malawak na pagpapalaganap ng 
mga pahayag ni Gregorio "Ka Roger” 
Rosal, tagapagsalita ng Partido. Sa 


panahong ito, may pailan-ilan na 
ring rebolusyonaryong pahayagang 
masa sa mga rehiyon na nakapagta- 
yo ng kani-kanilang website. 

Nawala sa internet ang AB, NDF, 
Ka Roger Online at iba pang website 
na pinamamahalaan ng iba't ibang 
yunit ng Partido sa mahabang 
panahon mula pagtatapos ng 2001. 
Ito ay dahil sa pang-iipit at 
unilateral na pagsasara ng US sa 
mga server na ginagamit ng mga 
website natin na iniuugnay sa tero- 
rismo.  Binigyang-katwiran ang 
pagpapasara sa mga ito ng US 
Patriot Act, isang mapanupil na 
batas na binuo bilang reaksyon sa 
mga atake sa US noong Setyembre 
11, 2001. 

Kalagitnaan na ng 2002 nang 
muling maitayo ang upisyal na 
website ng Partido at rebolusyong 
Pilipino. Tumulong ang isang grupo 
ng mga Maoistang nakabase sa US 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2004 


na nag-alok ng kanilang server. 
Pinangalanan itong Philippine 
Revolution Web Central noong 
Hulyo 2002 at mula noon ay 
nagsilbi nang sentral na website ng 
Partido at rebolusyong Pilipino. 


Lagakan ng rebolusyonaryong 
dokumento 

Ang PRWC ay nagsisilbing 
lagakan ng mga makasaysayan at 
mahahalagang rebolusyonaryong 
dokumento. Halimbawa, matatag- 
puan sa seksyon nitong “CPP 
Documents” ang Konstitusyon ng 
Partido at Programa para sa 
Demokratikong Rebolusyong Bayan. 
Nasa seksyong "NPA" naman ang 
kasaysayan at mga saligang 
alituntunin ng Bagong Hukbong 
Bayan. 

Samantala, ang mga seksyong 
“Ang Bayan” (kung saan makukuha 
ang mga nagdaan at pinakabagong 
isyu ng AB), “Public Information”, 
NDF at "Ka Roger Online” ay 
mapagkukunan ng mga pinakasari- 
wang balita, impormasyon, 
pahayag at paglilinaw ukol sa mga 
tampok na isyung pambansa at 
internasyunal. Sa “Publications,” 
tampok ang mga pambansa, pang- 
organisasyon at. panrehiyong 
rebolusyonaryong publikasyon. 
Ttinatanghal naman ang mga tula, 
dula, awit, sanaysay, maigsing 
kwento, drowing, komiks, poster at 
iba't iba pang makasining na 
lathalain sa seksyong “Kultura.” Sa 
“Gallery of Heroes and Martyrs,” 
pinararangalan ang kabayanihan ng 
mga kasamang nag-alay ng buhay 
para sa sambayanan. 

Mula sa PRWC, maaaring tuma- 
wid patungo sa bagong tayong 
website ng National Democratic 


Fortunato Camus Online 


PINAKABAGONG dagdag na rebolusyonaryong pahina sa intemet ang 
Fortunato Camus Online (http://www.fortunatocamus.tk), ang upisyal 
na website ng Partido Komunista ng Pilipinas-Northeastern Luzon 
(PKP-NEL). 

Tampok sa website ang mga pahayag, sitwasyon ng rehiyon at 
mga prubinsya sa NEL at talaan ng mga martir ng rebolusyon sa 
rehiyon. Dito mababasa ang mga pinakahuling isyu ng Baringkuas, 
ang rebolusyonaryong dyaryo sa NEL, mga pinakasariwang pahayag 
ng mga organo ng Partido at kumand ng BHB sa mga maiinit na 


isyung lokal at pambansa, gayundin ang talaan at parangal sa mga 
kasamang nagbuwis ng buhay para sa rebolusyon at mga parangal sa 
kanila. May isang seksyon din para sa mga litrato ng pagkilos ng mga 


kasama. 


Front. (http://ndf.wanadoo.nl). 
Gayundin, maaaring makita ang 
daan patungo sa Fortunato Camus 
Online, website ng rehiyunal na 
organisasyon ng Partido sa North- 
eastern Luzon, Rebolusyon (teoreti- 
kal na organo ng PKP), Kabataang 
Makabayan at Filipino Artists for 
National Democracy. 

Ipinakikita ng dinamismo ng 
PRWC ang masiglang gawaing 
propaganda ng buong Partido at 
rebolusyonaryong kilusan. Ang mga 
laman nito ay ambag ng mga 
kasama mula sa iba't ibang bahagi 
ng organisasyon ng Partido at 
rebolusyonaryong kilusan. 


1 Isang pandaigdigang lambat na nagdudugtong ng mga kompyuter na nagpapabilis 


ng palitan ng datos at mga impormasyon. 


2 Isang programa sa kompyuter na ginagamit para sa pagbabasa ng mga webpages 
sa intemet. Halimbawa nito ang Intemet Explorer at Netscape Navigator. 
3 Kalipunan ng mga magkakaugnay na pahina na pinangangasiwaan ng isang 


indibidwal o organisasyon. 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2004 


Pamamahala 

Ang PRWC ay buong panahong 
pinangangasiwaan ng isang komite 
ng Partido. Bagamat walang 
pormal na pagsasanay, kolektibo't 
tuluy-tuloy na pinag-aaralan ng 
mga kasama rito ang iba't ibang ka- 
alaman sa kompyuter at intemet 
upang epektibong mapatakbo at 
maitaguyod ang website. 

Nagpapakabihasa sila sa mga 
kaalamang teknikal at paggamit ng 
mga kinakailangang programa sa 
kompyuter. Gumagamit sila kapwa 
ng Windows at Linux operating 
system kung saan tumatakbo ang 
Apache web server. Nag-aaral din 
sila ng lenggwaheng Perl at 
JavaScript para sa mga kinakaila- 
ngang pagpoprograma ng kompyu- 
ter. Ginagamit din nila ang iba't 


8 ibang software tulad ng Dream- 


weaver para sa paghabi ng mga 
pahina. 

Sa pamamagitan ng regular at 
napapanahong paglalabas ng PRWC 
at ng iba pang mga pagsisikap na 
gamitin ang intemet, hindi 
nahuhuli ang Partido at rebolusyo- 
naryong kilusan sa paggamit ng 
relatibong bagong midyum at mga 
bagong teknolohiya para sa Partido 
at rebolusyon. Sinasalamin nito 
ang dinamismo ng Partido at rebo- 
lusyonaryong kilusang pinamumu- 
nuan nito. u 


Rehimeng Bush, 
di na maitanggi 
na walang WMD 


sa Iraq 


litan ang rehimeng Bush nitong Enero 

30 na aminin na wala itong anumang 
ebidensya na mayroong imbak ng weapons of mass 
destruction (WMD) ang Iraq bago ito lusubin ng US 


Si kauna-unahang pagkakataon, napi- 


noong Marso 2003. Tusong i 


nungalingan tungkol sa umano'y banta ng WMD ng Iraq / 


sa kapayapaan ng daigdig. 


Bago ito, nagbitiw noong 
Enero 24 si David Kay, punong 
konsultant ng Iraq Survey Group 
(ISG), isang 1,200-kataong grupo 
na binuo ng gubyernong Bush sa 
ngalan ng "Coalition of the 
Willing" noong Hulyo para pilitin 
sanang makatuklas pa rin ng 
anumang ebidensya ng pagkakaro- 
on ng malaking bolyum ng mga 
WMD sa Iraq. Binuo ang ISG 
matapos ipirmi ng UN Weapons 
Inspection Team at ng marami 
pang iba na walang signipikan- 
teng palantandaan ng WMD sa 
Iraq. 

Bago siya gawing Chief 
Consultant ng ISG, si Kay ay 
naging Vice President ng Science 
Applications International Corpo- 
ration (SAIC), isang pribadong 
korporasyong sangkot sa mga 
"kontra-teroristang" gera ng US sa 
ibang bansa. May 5650 milyong 
kontrata ito para sa pagseserbisyo 
at pagsuporta sa US Army sa Iraq 
at may mga kontrata rin sa 
paggawa ng mga kagamitan ng US 
na tipong-WMD, tulad ng mobile 
biological vans. 

Ayon kay Kay, ang tanging 
nakita nila sa Iraq ay mga labi ng 


mga dating WMD na kusang 
dinistrungka ng Iraq at di na 
muling binuhay pagkatapos ng 
unang pag-atake ng US doon 
noong 1991. Mayroon ding 
nakitang ilang maliitan at di 
signipikanteng laboratoryo na 
maaaring ginamit noon sa panana- 
liksik sa biological weapons (mga 
sandatang gumagamit ng mikro- 
byo para maghasik ng nakamama- 
tay o lubhang nakapipinsalang 
sakit sa kaaway). 

Kasabay nito, inamin ng ilang 
matataas na upisyal ng US Army at 
ng Central Intelligence Agency na 
bago ang pagsalakay ng US sa 
Iraq, matagal na nilang alam na 
wala namang maramihang WMD 
roon. Ibinulgar din ni Paul O'Neill, 
dating Secretary of Treasury ni 
Bush, na ang planong pagsalakay 
sa Iraq ay binuo ng rehimeng Bush 
bago pa man ang mga atake sa US 
noong Setyembre 11, 2001. Aniya, 
kailanman ay hindi napag-usapan 
kaugnay niyon ang mga WMD. Si 
O'Neill, na dating malapit na 
kaibigan ng pamilyang Bush, ay 
isa na ngayon sa pangunahing 
nagsisiwalat sa baho, kababawan 
ng pag-iisip at lansakang pagsisi- 


nungaling ng rehimeng Bush. 

Nalantad sa mga pangyayaring 
ito ang kahungkagan ng doktri- 
nang Bush na "preemptive strike" 
laban sa mga bansang gustong 
palabasin ng imperyalismong US 
na banta sa pambansang seguri- 
dad ng US. 

Pinatingkad ng mga usaping 
ito ang walang hangganang agre- 
syon ng imperyalismong US sa 
ilalim ng neokonserbatibong (suk- 
dulang kanan) pamumuno ni Bush. 
Gagawin niya ang lahat at magha- 
habi siya ng pinakagarapal at pina- 
katusong kasinungalingan para 
bigyang-matwid ang mga mapana- 
lakay, sakim at mapang-aping pag- 
papalawak at pagsusuhay sa super- 
power na kapangyarihan nito. 

Samantala, walang tigil ang 
mga pagtutol at labanan sa Iraq at 
Afghanistan. Sa pamamagitan 
man ng "pasipikasyong" militar, 
pagtatayo ng papet na gubyerno 
at hukbo, pampulitikang panlilin- 
lang o iba't ibang anyo ng panu- 
nuhol, kabilang na ang pagpa- 
pangako ng soberanyang inilalako 


ng US, hindi mapahupa ang 
paglaban ng mamamayan sa mga 
mananakop. m 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2004 


Nba 


IL Bana 


Trimedia conference, 

idinaos sa Mindanao 
PINARANGALAN ng National Democratic Front- 
Mindanao (NDF-Mindanao) ang midya sa pahayagan, 
radyo at telebisyon sa isang pampublikong pagtitipon (c 
na ginanap sa isang larangang gerilya noong Enero 6. 
Dumalo ang mahigit 50 kagawad ng midya at ilang 


pulitiko. 
Sa umaga inilunsad ang 
programa kung saan nagpugay si 
Jorge "Ka Oris” Madlos, tagapagsali- 
ta ng NDF-Mindanao, sa mahalagang 
papel na ginagampanan ng midya sa 
lipunan. Pinangunahan ng Red 
Limaong Platoon ang mga presen- 
tasyong pangkultura sa programa. 
Isang konsultasyon ang ginanap 
noong hapon sa pagitan ng mga 
rebolusyonaryong pwersa sa isla at 
mga inimbitahang tagamidya at 
pulitiko. Uminog ang pag-uusap sa 


kahilingan ng mga pulitiko na 
palawigin ang itinakdang tigil- 
putukan ng NDFP. Ngunit 


tinanggihan ito ng NDFP-Mindanao 
alinsunod sa pagtanggi ng pamban- 
sang liderato ng NDFP. 

Sa hapon ding iyon, naglunsad 
ng media conference kung saan tina- 
lakay ni Ka Oris ang mga usaping 
kinakaharap ngayon ng rebolusyo- 
naryong kilusan. 


pa 


E 


Mahigit 


2,000 katao 


ang 
nagtipon para sa aktibidad, kabilang 
ang masa sa sonang gerilyang 
pinagdausan nito. Isang kumpanya 
ng BHB ang lumahok mismo sa 


aktibidad habang isa pa ang 
nagsilbing pwersang panseguridad. 
Tiniyak din ng NDFP ang maayos na 
pakikipag-ugnayan ng midya sa 
kanilang mga upisina, kabilang dito 
ang paglalaan ng mga cellphone 
para sa kanilang gamit. 

Sa araw ding ito, idinaos ang 
pinagsanib na media conference 
nina Gregorio "Ka Roger" Rosal, 
pambansang tagapagsalita ng PKP 
at Simon "Ka Filiw" Naogsan, 
tagapagsalita ng CPDF, sa isang 
larangang gerilya sa Mt. Province. 


Mga manggagawa sa RFM, nagwelga 


NAGWELGA kamakailan ang mahigit 
200 manggagawa ng Republic Flour 
Mills (RFM) pagkatapos mabigo ang 
negosasyon sa pagitan ng 
maneydsment at unyon para sa 
huling dalawang taon ng kanilang 
Collective Bargaining Agreement 
(CBA). 

Tumangging magbigay ng 
makatarungang alok ang RFM. Hang- 
gang P12 lamang ang gusto nitong 
idagdag sa sahod sa loob ng 
dalawang taon samantalang sa 
huling CBA ay nakapaglaan ito ng 
P72 dagdag sa sahod. 


9 


Binatikos ng mga manggagawa 
ang kasinungalingan ng RFM na hindi 
nito kayang magbigay ng dagdag na 
sahod dahil lugi umano ang 
kumpanya. Katunayan, ang RFM na 
pangalawang pinakamalaking kalipu- 
nan ng mga produktong pagkain at 
inumin sa bansa ay kumita ng P10 
bilyon noong 2001. Kabilang sa mga 
produkto ng RFM ay White King (mga 
produktong nakabatay sa arina), 
Selecta (ice cream), Swift (mga 
produktong karne), Little Ceasar's 
(pizza), Sunkist (juice) at Selecta 
Moo (gatas). 


Piso, muling bumagsak 
MULI na namang bumagsak 
sa pinakamababang antas ang 
piso. Nagsara nitong Pebrero 
3 ang palitan ng piso sa 
P56.20 laban sa dolyar. 
Isinisisi ng mga ekonomista 
ang pagbagsak sa mga 
bantang kudeta at iba pang 
usaping elektoral, samanta- 
lang sintomas lamang ito ng 
mabuway at batbat sa krisis 
na ekonomya. Tinatayang 
aabot pa ang palitan tungong 
P60=$1 bago matapos ang 
taong 2004. 

Sa harap nito, nagbabala 
ang Standard Chartered Bank 
(SCB), isa sa mga dayuhang 
bangko na nasa bansa, na 
posibleng humantong ang 
Pilipinas sa pinansyal na 
krisis na katulad sa dinanas 
ng Argentina noong 2001. 

Ang maramihang paglikas 
noon ng mga dayuhang kapi- 
talista sa Argentina dala ang 
kanilang puhunan ang 
nagbunsod sa kakulangan ng 
suplay ng dolyar, pagkalugi 
ng maraming negosyo at 
pagsasara ng mga bangko. 

Tinukoy ng SCB ang pag- 
bagsak ng nakolektang buwis 
nang 15% sa 2003 at ang 
kaliwa't kanang pangungu- 
tang ng rehimen upang pu- 
nan ang dambuhalang depisit 
sa badyet. Tinatantya nitong 
mahigit 50% ng kabuuang 
depisit ay tinutustusan ng 
pangungutang. Noong naka- 
raang taon, umabot sa 
P199.86 bilyon ang depisit 
ng gubyerno. 

Maging ang Bangko 
Sentral ng Pilipinas ay suma- 
sang-ayon sa pagtatasa ng 
SCB sa pinansyal na katayuan 
ng bansa. 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2004 


Aam 


Pakil 


aka laban sa imperyalistang gera, 


pinagtibay sa Bombay, India 


IBAYONG pinagtibay ng mga 
aktibista ang pakikibaka laban sa 
imperyalistang gera at militarismo 
sa mundo sa pagtatapos ng limang 
araw na World Social Forum (WSF) 
sa Mumbai, lunsod ng Bombay sa 
kanlurang India noong Enero 21. 
Sinimulan ang anti-globalisas- 
yong pulong noong Enero 16 kung 
saan nagtipon ang may 100,000 
delegado mula sa iba't ibang bansa. 
Pagkatapos maglaan ng araw sa 
paglalahad ng at diskusyon sa ka- 


Rebolusyonaryong gubyerno, itinatag sa 


ITINATAG kamakailan lang ng 
mamamayang Magar ang isang 
rebolusyonaryong gubyerno sa 
katimugang bahagi ng bansang 
Nepal sa ilalim ng pamumuno ng 


Partido Komunista ng Nepal 
(Maoista). Ayon sa kanilang 
upisyal na website, Krishnasen 


Sambad Samiti, mahigit 75,000 
katao ang dumalo sa seremonya ng 
pagtatatag sa Thawang, isang 
baryo sa distritong Rolpha. Sa 
araw na iyon, napuno ng mga pu- 
lang bandila ang kabundukan ng 
Rolpha. 


lagayan ng pandaigdigang kalaka- 
lan ng US, mga dambuhalang 
negosyo at dayuhang utang, simula 
Enero 18 ay tinalakay sa WSF ang 
tungkol sa kilusan laban sa imper- 
yalistang gera at militarismo. 
Partikular na tinutukan nila ang 
mga gerang pinamumunuan ng 
gubyernong US. Kinoordina at 
pinag-ugnay-ugnay ng WSF ang 
mga kilusan sa bawat bayan at 
bansa laban sa imperyalistang gera 
at para sa kapayapaan. 


og Nepal 


Bago ito, ang mga kinatawan 
mula sa iba't ibang lugar ng rehi- 
yon ay naglunsad ng isang kum- 
bensyon sa baryo ng Thawang. Sa 
baryong ito sinimulan noong 1996 
ang digmang bayan at siya 
ngayong tumatayong sentro de 
grabidad ng Maoistang rebolusyo- 
naryong kilusan sa Nepal. 

Matagumpay na napangiba- 
bawan ng mamamayan ang 
matitinding karahasang militar ng 
gubyernong Nepali at matatag na 
isinulong ang rebolusyonaryong 
pakikibaka sa Nepal. 


50,000 nagwelga sa mga pagawaan ng metal sa Germany 


DALAWANG araw na tumigil ang 
produksyon ng metal sa anim na 
estado ng Germany nang 
magwelga ang mahigit 50,000 
manggagawa rito. Iginiit nilang 
itaas ang kanilang sahod nang 
4%. Nilalabanan din nila ang 
plano ng mga kapitalista na 
pahabain ang oras ng pagtatraba- 
ho nang walang kapalit na pagtaas 
ng sahod. 

Pinamunuan ng unyong 1G 
Metall ang welga na nagsimula 
noong Enero 29 sa timog 


10 


kanlurang Baden-Wuerttemberg 
kung saan may 32,000 manggaga- 
wa ang kumilos. Sumunod ang iba 
pang trabahador sa limang estado 
ng Germany. 

Hanggang Pebrero 1 apektado 
pa rin ang produksyon ng 
dalawang kumpanyang lumilikha 
ng mga kotseng Daimler-Chrysler 
at Audi, ang ZF na tagasuplay ng 
mga baha-bahagi ng kotse, ang 
kumpanyang Bosch at isang yunit 
pang-enerhiya ng kumpanyang 
Siemens. 


Paghandaan at 
pag-ibayuhin ang 
propaganda para sa ika- 
35 anibersaryo ng BHB 


PARA sa pagdiriwang ng nalala- 
pit na ika-35 ani- 
bersaryo ng Ba- 
gong Hukbong Ba- 
yan at paghahanda 
para rito, pinapa. 
nawagan sa lahat PAVIA 
ng mga yunit ng 

Partido, BHB at rebolusyonar- 
yong organisasyong masa ang 
pag-iibayo ng ating propagan- 
dang nagtatanghal sa BHB bi 
lang tunay na hukbo ng bayan. 

Maglunsad tayo ng iba't 
ibang aktibidad at proyekto 
para palaganapin ang temang 
"BHB: Tunay na Hukbo ng 
Bayan.” Tutukan natin ang 
paglalarawan ng mga gawain ng 
BHB na nagpapakita kung papa- 
ano ito puspusang naglilingkod 
at malalim na nakalubog sa 
masa at kung papaano ito 
inaaruga at sinusuportahan ng 
masa. Ipakita rin na ang mga 
tagumpay na nakamit ng mama- 
mayan ay sa pamamagitan ng 
kanilang organisadong pagsisi 
kap at pagpapataas ng rebolus- 
yonaryong kamulatan. 

Gamitin natin ang iba't 
ibang paraan at anyo ng propa- 
ganda, kabilang na ang mga 
paraan at anyong malawakang 
maipalalaganap at makaabot, 
tulad halimbawa ng mga 
pahayag na ipinalalaganap sa 
radyo at dyaryo, mga polyeto, 
mga poster, mga libro, mga 
bidyo dokumentaryo at iba pa. 
Ngayon pa ma'y nananawagan 
na para rito upang mapaghan- 
daan na ang mga kinakaila- 
ngang materyales at kasangka- 
pan. 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2004 


N ANG 


Pahayagan ng Partido Komunista ng 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Ma 


AYAN 


smo 


Edisyong Iloko 
Taon XXXV Big. 3 
Pebrero 7, 2004 
www. philippinerevolution.org 


Editoryal 


Militarisasyon 
sa Mindoro, 
militanteng 
nilalabanan 


matinding 


Philippines sa Paluan, isang mal 


Occidental Mindoro. Sa kabila ng papalapit na 
muling pagbubukas ng pormal na usapang pang- 
pinaiiral ngayon ng rehimeng 

Arroyo at ng AFP ang batas militar sa naturang 


kapayapaan, 


lugar. 


Mataas na militansya ang ipina- 
mamalas ng mamamayan sa harap 
ng matinding terorismo ng AFP sa 
Occidental Mindoro. Buong-tapang 
nilang pinaninindigan ang kanilang 
mga karapatang-tao, tinututulan 
ang panggigipit ng AFP at ginagawa 
ang lahat ng paraan upang isiwalat 
ang nagaganap na karahasang- 
militar doon. 

Sa harap ng mga pananakot, 
pagsagka at pamamasistang militar, 
mahigpit ang pagpupursige ng KA- 
RAPATAN-Southern Tagalog upang 
maalalayan ang taumbaryo; at 


maimbestigahan, maisiwalat at ma- 
ibsan ang mga pang-aabuso at 
pandarahas 


sa kanila ng mga 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


sang operasyong militar 
[ie ngayon ng Armed Forces of the 


Mga pagbati sa ika-35 
anibersaryo ng Partido 


ang 


liit na bayan sa 


militar. 

Mahigpit na nakipag-ugnayan at 
mainit na sumalubong ang mga 
Mangyan doon sa KARAPATAN-ST 
upang isiwalat ang katotohanan 
tungkol sa mga pang-aabusong 
militar at makipagkoordina para 
makatakas mula sa pagkukulong sa 
kanila sa impyernong ginawa ng 
mga militar sa kanilang mga komu- 
nidad. 

Palipat-lipat ang mga Mangyan 
sa iba't ibang nilikasan dahil di sila 
tinantanan ng mga militar. Binagtas 
nila ang mas mahirap, mas mahaba 
at mas masalimuot na mga daan 
dahil sa mga pagbabanta at 
paghaharang ng mga militar. 


Internet: Bagong 
larangan ng 


ranma 3 | Propaganda 


Pagdating sa poblasyon ng Paluan, 
sa tulong ng KARAPATAN-ST ay 


nakasukob sila sa simbahang 
Katoliko. Pero di pa rin sila 
tinantanan at pilit pa ring 


pumapasok ang militar para kunin 
ang mga bakwit upang interogahin, 
takutin at gamiting giya sa mga 
operasyong militar ng AFP. 

Ngunit matatag silang tumutol 
at tumanggi. Sa kabiguang duruin 
ang mga bakwit at sa sobrang 
kahihiyan, naglabas ang militar ng 
bulaang istorya sa midya na 
"idinedetine ng mga komunista ang 
mga Mangyan.” 

Salamin lamang ang Paluan sa 
tindi ng brutalidad at panlilinlang 


Bush, walang mal 
WMD sa Iraq 


PAHINA 8 


PAHINA 6 


